Can Newydd, 


YN RHODDI HANES AM 

DAVID JONATHAN, 

YR HWN A GAFODD EI 


LiOFM UJO DMO 



Ar Nos Fercher, y I2fed o Dachwedd, 1834. 


Í ENIlMtU * ìiê\tí'Á% r a 4WERJEÉ>fi|>.' 


RIGOLION Cyraro dirion cyéneswch olly’rala’n, 
Mae geuu_> \ i^ greiilon i’w hadẃdd ’nawr ar gân, 
Sef mwrddrad anuhrugarog gëíílaw ,, «Llandilo Fawr, 
Mae’n peri gofid calon i roddi’r hanes ’lawr. 1 

Ei enw oedd David Jonath, goddefodd ddirfawr bo’n, 
A’i ladd mewn modd truenus, arswydus ydyw son, 
Wynebu’r farn drag’wyddol a rayn’d i wyddfod Duw, 
Heb gael ystyried raunud am adael tir y byw*. 


Á 



Llánsadwrn oedd y pentref ile’r oèdd y 
A threuìio’i ddyddiau olaf mewn heddw 
Yn meddwl byw yn dawe|, heb ofni gelyn 
Na chwrdd âg unrhýẅ f'radwr i roddi ‘marwoî 

Ond cwrdd a wnaeth â’i ddiwedd heb fedd wl ynddo’i 
hun 

Mai feilý’r oedd rhaid iddo i ado’r anial bîin 
A myu’d ger bron y frawdle heb rybudd y 
Er byw’n drag’wyddol ddèdwydd, neu fod 

Yr ydoedd wedi treulio blynyddau meithion 
I ymladd dros ei frenin, a chaífw Prydain Faw 
Ymdrechu cadw’r gelyn rliag torri mewn i’n tir 
A cheisio cael tawelwcb a gweled 

Ond wedi iddo dreulio ei ddyddiau yn y giid : 
-**A,*seÁ41 m efv 11 ‘yti d 1 rẅldc+t y ît \yiî) 17!f of 't?i wí 
Fe ga rid ei ladd yn greulon gerllaw ei artre’i hun 
A myn’d i’r byd trag’wyddol trwy ddwylaw ei gyd 


Lladrattodd ý fileinudd fèddiannaü’r gẁr i gyd. 
Ei gôt oddiam ei gefn gymmer’sant yr un m vu. 
A chym’rent heb dosturi ei ’sgidiau oddia 
A’r arian o’i lqgelli eît^j^llid ^bfri 


Ond nid oedd hyn yn ddigon, 
mwy, 

Rhaid ydoedd i’r fileiniaid roi iddo 
Ej dri-n mewn modd echrydus nes 
Mae’n flinder i bob caìon i feddwl 


’Nol iddýnt ddwyfi ei fywyd ei daflu wnaent i’r ffos, 
I bwll o ddwr ysgeler, yn nyfnder maith y nos ; 
’Doedd neb dosturiai wrtho na gwrando ar ei gri, 
Dim neb roddi cymmorth i rwystro’r- weithred ddu. 


\ Truenus oedd yr olwg ei weied yu y dwr, 

' Yn gorwedd boreu drannoeth, yn agos noeth yn siwr, 



Dim gobaith am gael aaa’l na bywyd yn ei waed, 
’Roedd yno’n hollol farw, vn oer o’i bei> i’w draed, 


«y. Galarus ydyw meddwl fod neb o fewn y byd 
W^'"' Yn bod mor galon-galed ac yspryd llawn o lid, 

” Yn rhoddi lle i’r gelyn a gwrando arno ef, 

Nes gwneuthur pob creulonder yn ofer dan y nef, 

Ond nid yw Ceidwad Israel yn buno unrhyw awr, 
Mae ef yn gwehi y cwbl gyflawuir ar y llawr, 

* Er iddo oedi ’chydig, i’r goleu daw pob peth, 

A phawb o’r drwg weithredwyr a fernir yn ddifeth. 

Gwyr mawrion tref Llandilo, bon’ddigion penna’rsir, 
O’u cwsg ddeífroent yn utiion er eeisio dal y gwyr, 

Ac wedi bod yn ddyfal yn ehwilio yn ddifeth, 

Ca’dd pedwar eu cymraeryd i fynu am y peth. 

"f- 

| Mme rhai’n yn Jail Caerfyrddin yn disgwyl am y dydd 
T’w profi gan y barnwr ynghyich y weithred. brudd; 
j Dinmmeu cânt hwy yno gyfiawnder yn ddible, 

Daw pob peth cudd i’r amlwg, hyderir yn y lle. 

Mae’n ofid i bob calon i feddwl ar un pryd 
| Fod'rhaiyn lladd eu gil'fdd er mwyn meddiannau’r 
byd, * * * * ' f 

Fod rhai ’n ein gwlad yn wastad yn dilyn llwybrau 
Cain, 

pP Heb feddwl fod 


yr Arglwydd yn rhoi ei nod ar ’rhai’n. 

Mae rhwymau’n gorphwys ainom i weddio yn ddibaid 
Am i ni gael digonedd o’r hyn sydd angenrhaid, 

A deisyf ar i’r Arglwydd ein cadw rhag pob drwg, 
Rhag i ui gael diodde’n drag’wyddol dan ei wg. 

Mae’r îlew rhuadwy’n rhodio gan geisio’n hudo o hyd 
I wneuthur pob drygioni a bryntni yn y byd ; 

Ac wedi’n cael i’r fagl a’n dwyn i ddrysni bìin, 

Mae’n ebwerthin am ein [letmau—y gelyn drwg ei Jun. 



4 


1 

Chwychwi yr ie’ngctyd hawddgar, sy ’nawr yn mlo- 
deu’ch oes, v 

Gweddiwch am gael nodded y Gwr fu ar y groes, 
Ymdrechwch yn feunyddiol a haeddol am ei hedd, 

Ac yna cewch lawenydd yr ochr draw i’r bedd. 

A chwi rieni mwynion rhowch weddi tua’r nef, 

Ar fod i’ch plant anwylaidd gael meddu’u heddwch ef, 
Ac ar i’r Yspryd Sanctaidd eu tywj's yn ei law 
Trwy fyd o demtasiynau i mewn i’r Ganaan draw. 

Os cawn ni Iesu’n gyfaill, gorchfygwn Satan cas, 
Cawn ganu buddugoliaeth wrth fyn’d o’r byd i ma’s, 
A chawn ei wei’d yn eglur mewn ardal bur uwch ben, 
A chanu clod yn wresog i’w enw ef. Amen. 


DIWEDD. 


D. Harrìs, Argraffydd, Porth-TywyU, Caerfyrddin , 



